Mánaðarrit til stuðnings /rjálslegri trúarskoðun. 



Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 


I. 

GIMLI, MAN. JULI 1893 . 

7 . 


A fáviskan einlægt að drottna yfir oss? 


Útdráttr úr grein eftir Rev. Krist. Janson, 

(Saamanden júní 1893.) 

X^AÐ lögmál heíir drottnað í heiminum frá fyrstu, að mennirnir 
væru upphaflega ófullkomnir en þyrftu að hefja sig upp til full- 
komnunar með sífeldri baráttu. Ef vér iítum yfir sögu vísindanna, 
þá getum vér ljóslega séð, hvaða stríð og þrautir það hefir kostað, 
að koma heiminum á það stig, sem hann nú er á. Það vill ætíð 
vera svo, að “meiri hlutinn“ sitr í ró og makindum feitr og sællegr, 
dysjaðr í eigin fávisku sinni og þykist svo hárviss um, að þessi fá- 

viska sín sé hinn æðsti sannleikr, að hann fyrirlítr og svívirðir þá, 

sem aðrar skoðanir hafa og þora að láta þær í Ijósi. 

Þegar guðfræðingarnir hafa komist í kast við einhverja menn, 
er þannig hafa hugsað og talað þá hefir nú fyrst skörin farið upp í 
bekkinn. Það er ekki lengra síðan, en árið 1619 e. Kr., þá var 

maðr einn Vaninius að nafni á báli brenndr fyrir skoðanir sínar. 

Hann hélt því fram að vér gætum ekki þekkt Guð til fullnustu 
nema því að eins, að vér sjálfir værum guðir. Hann sagði um Guð: 
-,hann er hinn fyllsti kærleikr, upphaf tilverunnar, réttlátr, með- 
aumkunarsamr, blessaðr, alsæll. Hanner skaparinn, viðhaldið, stjórn- 
arinn, alvitr, almáttugr, konungr, drottinn, upphafið, endirinn, ei- 
lífðin. Hann einn er alt í öllu,“ Þessi maðr var á báli brenndr 


— 100 — 


vér kveikjum ófrið á heimilunum o<r manna á meðal. En, er vér lít- 
um til .Tesú Krists, j)á sjáum vér að eigin móðir hans og bræðr 
vildu ekki fylgja honurn í fyrstu og unnu á móti honum. En því 
fór svo fjarri, að Kristr lóti af hoðuu sannleikans fyrir það. Nei! 
vinir mínir! Það er ekki hægt, að stöðva rás sannleikans, þó að 
hún.særi fáviskuna svíðandi sárum. Þeir sem lengra eru komnir 
áleiðis, geta keant í brjósti um fáviskuna og látið vera að áreita hana 
að nauðsynjalausu, en lengra geta þeir ekki farið. Þeir geta ekki 
afneitað sannleikanum, oða dregið úr honum, þeir mega ekki láta 
hræða sig til þess að segja þið lygi, sem þeir vita, að er satt, eins 
og Galilei gamli. t>eir eiga sem heiðarlegir menn og einarðir að 
standa fastir og óhaggaðir hvað, sem á dynr. 

Yér skulum því vinir temja oss meðaumkvun yfir fáviskunni 
og staðfestu við sannleikann. Vór skulum ótrauðir kannast við srnu- 
færingu vora fyrir Guði og mönnum, vér eigum að elska hana og 
ganga öruggir fram í þá stefnu er hún leiðir oss, alt að einu fyrir 
það, þó að fáviskan hlæi að oss, eða hati. Setjum oss fyrir mark og 
mið, að sigra öll þau öfl er á móti stríða. Yér megum ætíð húast 
við að það gangi til líkt og sagnaritarinn Lecky segir: ,,að bæði 
karlar og konur taki sér óskeikult dómsvald í deilumálum, þó að þeir 
hafi als enga þekkingu á rannsókn ritningarinnar, þokki ekkert sögu- 
legar rannsóknir eða vísindalegar uppgötvanir, þó að þeir meira að 
segja þekki ekkert til rita þeirra er þeir eru að dæma um. En alt 
fyrir það fordæma þeir, hata, aumkva og bið.ja fyrir þeim, að þeir 
umvendist, er hafa aðrar skoðanir en þessar gömlu. Þessir menn og 
konur slá því föstu, að þær skoðanir hljóti að vera sannar, sem þeir 
sjálfir hafa öðlast án nokkurrar rannsólaiar , en að þær skoðanir 
hljóti að vera rangar, sem aðrir hafa aflað sér með rannsóknum. Þess- 
ir menn og konur gjöra sér það að skyldu, álíta það lífsspursmál, að 
ráðast á þessa guðleysingja með öllu mögulegu móti, af öllum kröft- 
um, án þess að skoða nokkuð hvort þeir hafi rétt fyrir sér eðr ekki. 
Allr þorri þeirra, Sem hæst láta, og mest of. ækja eina eðr aðra villu- 
hókina myndi með hryllingi fleygja frá sér hókum þeim, er þeir 
fordæma, án þess að opna þær, eða rannsaka efni það, er í þeim er. 
Prestar og prelátar styðja hugsan þessa af öllu afli, með allri 
sinni mælsku [sjá ,,Sam.“]. Þeir æsa tilfinningar og ímyndunar- 
afl kvennfólksins, til þess að hleypa því á stað, eitra heimilisfrið- 



— 101 — 


inn og hleypa konunni á móti manninum, manninum á móti kon- 
unni, foreldrunum á móti börnunum og börnunum á móti foreldr- 
unum. Þeir leggja ótal örðugleika á loið allra jþeirra, er leita 
vilja eannleikans, þeir breiða þannig rit svívirðilegt hugleysi og 
hræsni meðal manna. 

Yér höfum daglega reynslu fyrir þessu ástandi. En vér 
megum hvorki láta ópið né mótstöðuna gjöra oss óttafulla eðr æsta. 
Yér megum ekki þegja, þegar oss ber að tala og ekki heldr 
vera harðir eða ranglátir gagnvart fáviskunni. Vér verðum að 
líta á það hvað þeim sárnar, að missa sína gömlu fótfestu, að sjá 
margan góðan dreng úr liði sínu ganga í flokk frelsisins og fram- 
faranna. Látum oss biðja um hinn sanna postula anda temja oss 
að taka tillit til annara og særa þá eigi að nauðsynjalausu. Þú 
himneski Guð og faðir ! leið oss í þínum anda, gef oss anda Krists, 
hinn óttalausa, djarfa en um leið blíða og elskandi auda svo að vér 
getum þolað móðganir og játað þitt nafn í verki og sannleika. 


Af ræðu þessari eftir snillinginn og skáldið Kr. Janson sjáum vór, 
liversu líkt er nú með oss og frændum vornm Norðmönnum, er brjóta 
vilja af sér mörg hundruð ára hlekki hjátrúar, hindrvitnaog.klerkavalds. 

Ritstj. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[Framhald.] 

Það er nú þegar búið að sýna það, að til eru og til hafa 
verið fleiri helgar bækr, en þær, sem vanalega eru taldar í ritningu 
vorri. Hinir rétttrúuðu taka því fagnandi sem vonlegt er, ef ein 
eðr önnur af þessum fornu bókum kemr að nýju í ljós eftir 2000— 
3000 ára, svo sem Enochsbókin sjá síðastu „Sam.“, en þeir gjöra 
ekki grein fyrir því, hvernig á því standi, að Guðs eigin innblásna 
orð skuli hafa týnst um fleiri þúsundir áral Það er annars ekki 
nýtt þetta, því í 2. Kronikubókinni 34. kap. 14. v. er sagt frá því, 
að Hilkia prestr fann lögbók drottins, þegar þeir voru að taka upp 
fé það, sem borið liafði verið í drottins hús. Þetta átti að vera á 



102 — 


ilögurn Jósiasar Júdakonungs fyrir 611. Búkin hafði verið týnd og 
nú er liún var fundin aftr þurfti Hilkia að fa skrifara sinn Shaban 
til þess, að lesa hana upp fyrir lýðnum, sem er nokkuð undarlogt. 
En enn þá undarlegra verðr þó það, að Gyðingar skylclu skilja haua, 
er Shaban las hana upp, ef menn eiga að ganga út frá því, að Mó- 
ses hafi- skrifað hana. Móses var uppi 800 árum áðr, þá höfðu Gyð- 
ingar verið 400 ár hjá Egyftum og' óefað nálgast meira eðr minna 
mál það, er þeir töluðu, en nú voru 800 ár síðan, og þeir húnir að 
kynnast púnverskum og sýrlenskum þjóðum, og hver, ssm þekkir 
nokkuð til sög-u þjóðanna, veit það, að málin breyta sér mikið á . 
800 árurn, einkum þar sem daglég samganga er við aðrar þjóðir; en 
nú bætist það við, að Gyðingar liinir fornu höfðu enga hljóðstafi í 
ritmáli sínu, að eins samhljóðendr og mátti því skjóta öllum mögu- 
legum hljóðstöfum inn milli hverra tveggja samhljóðenda. Hljóð- 
stafamerkin hafa Gyðingar ekki tokið upp til fullnustu fyr, en eftir 
daga Krists. Hvert orð gat því haft svo margar þýðingar, sem 
luegt var að skjóta. hljóðstöfum inn milli samhljóðendanna, og virð- 
ist það hafa getað gjört æði mikinn meiningamun,—en Gyðingar 
skyldu alt þegar Shaban las uþp fyrir þeim lögmálsbókina!! 

Þegar vér nú lítum yfir þenna fjölda hinna helgu bóka, allar 
óftii' samskonar höfunda þá kemr sú spurning ósjálfrátt fram: Hvern- 
ig getum vér vitað það, að bækr þær, sem nú eru prentaðar í ritn 
ingu vorri, eigi einmitt þar að vera og engar aðrar t Gæti það eigi 
hugsast, að sumar af þessum glötuðu bókum ættu að vera þar, en 
sumar, sem nú eru þar, ættu að takast burtul Hverníg stendr á 
því, að rit sumra postulanna og annara holgra manna skuli álitin 
vera guðdómleg, en sum einskisvirði 1 Eða, ef því væri slegið föstu, 
að rit hinna heilögu manna, postulanna og annara væru innblásin af 
heilögum anda, hvernig gátu þau þá farið að týnast, eins og hórað 
ofan er sýnt bæði um lögbókina, er Ililkia fann og svo allar þessar 
hækr nokkuð á annað hundrað, úr gamla og nýja Testamentinu, 
sem menn nú annaðhvort vita ekkert um, eða hafa aðeins brot af. 

Enginn getr sagt með vissu, hve nær bókasafn hins gamla 
Testm. hafi fullgjört verið. Ætlan manna er að Ezra. hafi fyrstr 
manna safnað saman, hinum elstu bókum þess eftir herleiðínguna, er 
lauk 536 f. Kr. Gyðingar skíftu hinu gamla Testam. í 3 flokka, 
1. flokkriun var Mósesbækr og Jósúa og (kanske) Dómararnir. 
Hinn 2. flokkr voru spámennirnir og svo hinn 3. flokkr liin önnur 
rit gamla Testm. Lögmálið álitu þeir helgast, en minnst varið í 
hinn 3. flokkinn. Eithöfundar kirkjunnar um þær mundir, kirkju- 



—103— 


feðrnir, voru sinn á hverri skoðun um bækr þessar. Einn vilcli 
kasta þessum bókum, annar hinum, og lágu þeir oft hvor í hári 
annars í deilum þessum, sem stundum urðu allgrimmar. 

Sumir segja að kirkjuþingið í Laodicea 363 e. Kr. hafi sleg- 
ið því föstu hverjar hækr skyldu helgar teljast, en aðrir neita því. 
Kaþólska kirkjan viðrkennir, að þetta hafi alt verið laust og óhund- 
ið, alt þangað til á kirkjuþinginu í Trent 1546 e. Kr. mitt í sjálf'rí 
siðhótinni, er hin rómverska eða kaþólska kirkja loksins á kvað, 
hverjar hækr skyldu helgar teljast, en lijá prótestöntum hefir það í 
raun réttri aldrei verið ákveðið. Lúther sjálfr, var á annari skoð- 
un um það, en margir aðrir guðfræðingar. Hann neitaði gildi 
Hehreahrófsins, Opinherunarbókinni og Júdasarhréfi, Jakobsbréf kall- 
aði hann „heyhréfið" svo þótti honum lítið til þess koma. úfcr 
þýddi hann og taldi til ritningarinnar ýmsar hækr, er þessa tíma 
guðfræðingar vilja ekki kannast við, svo sein : Júditsbók, Spekinn- 
arhók, Tohíasarbók, Síraks- Baruks, 1. og 2. Makkabeahók og hæn 
Manasse. —Siðhótamaðr Svisslendinga Zwingli neitaði Opinherun- 
arhókinni. Kalvin í Genf neitaði því að Páll hefði skrifað Hehrea- 
bréfið og Pétr 2. Pétrshréfið, en Opinbemnarbókina kallaði hann 
bull citt og endileysu og hannaði prestum að þýða eða útskýra hana. 

Trúgirni og vanþekking réðu og ríktu á tímum þeim er ritn- 
ingin var skráð og viðtekin sem heilög bók. Ef vér lítum aftr í 
tíma þann, er hin helgu rit voru skráð á og berum hann samam við 
vora tíma þá má oss furða stórlega á því, hve mikið af háflevgi og 
andagift og hve lítið af hindrvitnum og hégiljum skuli vera í þess- 
um fornu hókum. Menn voru sannarlega trúarsterkir á þeim tím 
um. Djöfullinn gekk um á hinum fvrri tímum kristninnar, sem 
grenjandi ljón, dauðir menn risu upp úr gröfum sínum, helgir dóin 
ar læknuðu alskonar meinsemdir, eitt eðr annað hein af einhverjum 
dýrðlingnum átti að lækna þenna og þenna sjúkdóminn. Fingrnir 
af Maríu mey eða tærnar af sankti Polykarpusi urðu þá fleiri hund- 
ruð að tölu. Dví ótrúlegra sem eitthvað var, því helgara átti það 
að vera. Hjá Gyðingum sjálfum þekkja menn ekki til nokknrra 
vísinda, þeir þurftu að fá smiði að, til að smíða musteri Salóinons, 
það eina, sem þeir helst gáfu sig við var lögmál MósesaT, að rita 
það upp, að læra það og útskýra. Og það er til ritsmíðanna kemr, 
þá voru þeir ekki búnir að fullgjöra stafrof sitt fyr, en löngu eftir 
daga Krists þá fyrst fóru þeir að hafa regluleg hljóðstafamerki. Bisk- 
uparnir ásökuðu hver annan um fölsun hinna helgu rita. Stundum 
kostaði einn einasti stafr hlóðuga bardaga eins og þegar deilt var um 



104— 


orðið homoousios og homoiousios, um það hvort Krístr væri sama 
eða líks eðlis og Guð. Sögð er saga sú um þið er kirkjuþing eitt 
viðtók gildi hókauna í nýja Test. að þá hafi hækr þær allar er um 
var verið að tala ekta og óekta verið látnar undir borð eitt með 
gólfsíðum dúki, en svo legst þingheimr allr á hæn, en á meðan átti 
heilagr andi að tína úr bókunum þær, er helgar voru og leggja þær 
upp á borðið. Sé saga sú sönn, er ekki að furða, þó að orthodoxian 
haldi fast við bókstafinn. Þá þekktu menn ekkert til nákvæmrar 
vísindalegrar rannsóknar, eins og nú, klerkar, biskupar og prelátar 
voru fullir af hégíljum oghindrvitnum. Menn trúðu þá öllu, sem að 
þeim var rétt. Ef vér Islendingar viljum fá hugmynd um ástandið 
þá, þá þurfum vér ekki annað, en taka í hönd biskupasögurnar ís- 
lensku, þar getum vér svo Ijóslega séð trúgirni hinna fyrri tíma. 
En þrátt fyrir þetta alt saman, er gvo margt liáleitt og elskuvert, 
fagrt og guðdómlegt innan um þetta safn, að vér finnunr hér nokk- 
ursskonar „natural selection" —náttúru-úrval. Framfara og fullkomn 
unarlögmálið hefir verið hér verkanái eins og í ríki náttúrunnar og 
hefir ollað því, að hið besta hefir verið valið úr yfirhöfuð. Það sem 
oft er kallað: andi sannleikans hefir verið hér starfandi; til þess með 
þessu að hjálpa hinum kristna heimi fram til fullkomnunar til þess 
að fá srnátt og smátt æðri og sannari hugmyndir um Guð og hans 
verk. 

Samrœmi i inyndun Búddhistabókanna og bóka 
ritningar vorrar. 

Málfræðingrinn og austrlanda-fræðimaðrinn Max Múller hefir 
ritað allmikið um uppruna hinna helgu bóka Búddhatrúarmanna og 
myndun þeirra, og hefir það skýrt fyrir mönnum uppruna og mynd- 
un nýja Test. Farast Max Muller orð á þessa leið : „Menn fundu 
í fyrstu ekki til þess, að þeir þörfnuðust nokkurra frásagna um æfi 
eða atburði í lífi Búddha. Hann var þeim nógr meðan hann var 
návistum við þá, og sjaldan var það, að lærisveinar hans eða flokkr 
lians hugsaði nokkuð um hina komandi tíð. Fyrst eftir að hann 
var látinn og genginn inn í Nirwana (friðar og sæluástand) þá fóru 
lærisveinar hans að rifja upp fyrir sér, hvað hinn látni vinr og 
meistari þeirra hafði sagt og gjört, Þá tóku þeir fagnandi öllu 
því er auka mátti dýrð hans, hversu óeðlilegt oða ósennilegt, sem 
það var, en hinsvegar var vottum þeim ehginn gaumr gefinn, er 
draga vildu á efa eða hrinda þessum óstaðfestu sögum og sögusögn- 
nm og þá því síðr þeim, er einhverjum skugga vildu kasta á meist- 



105— 


arann. Og þegar það kom fyrir, að menn urðu sinn á hvorrí 
skoðun, þá var lítið fengist við að rannsaka, hvorir hefðu réttara 
fyrir sér, ópin: „vantrúarmaðr" og „heiðingi“ hljómuðu þar í eyr- 
uin manna, sem annarsstaðar, flokkarnir slettu nöfnum þessum hvor 
framan í annan; og loks, þegar lærifeðrnir sjálíir lentu í hárinu 
hvor á öðrum, þá kölluðu menn sér til hjálpar konunga og ver 
aldlegt vald. Konungarnir og keisararnir kölluðu saman kirkju- 
þing til þess, að hindra það að kirkja þeirra klofnaði, til þess 
að slá fastri rétttrúaðri trúarjátningu og fullgjöra saf'n hinna helgu 
bóka. 

Vér vitum til þess, að Asoka, samtíðarmaðr Seleucusar, sendi 
öldungum kirkjuflokksins sitt konunglega boð og sagði þeim, hvað 
þeir skyldu gjöra og hvað þeir skyldu forðast, hann varaði þá viðhin- 
um óekta og heiðinglegu bókum, sem hann sagði, að ekki ættu að 
takast upp í hið helga safu.“ „Af þessu,“ segir Max Muller „getum 
vér lært það, sem og staðfestist við íhugun annara trúbragða, að 
ekki dugar, að treysta eðr trúa skilyrðislaust á hinar kanonisku 
bækr nokkurrar trúar, þó að þær oftlega veiti mönnum hina bestu 
sögulegu upplýsingu, sem hægt er að fá. Menn hljóta meira að segja, 
að prófa og rannsaka þær með enn meiri nákvæmi og vandvirkni, 
en aðrar sögulegar bækr.“ 

Þetta, sem hér að framan er sagt er svo undra líkt uppruna 
nýja Testamentisins að það er eins og Max Muller hafi verið að 
segja frá hvernig safn það var samantekið, en ekki að tala um 
myndun ritningar Búddhatrúarmanna. Því ef vér setjum : „Krist“ 
í staðinn fyrir „Búddha,“ „löndin kringum miðjarðarhaíið 11 í staðinn 
fyrir „Indland“ og „Constantinus keisara“ í staðinn fyrir „Asoka 
konung“ þá fáum vér því nær stafrétta frásögu um myndun meiri 
hluta rita þeirra, er samin voru um æfi og kenningar Krists. Vér 
sjáum hvernig fáein rit voru valin úr heilum hóp af ritum og 
sett í safn það, er vér nú köllum nýja Testamenti. 

(Framhald næst.) 


SMÁ VEGIS. 

Börn! horfið þið í augu hennar, hlustið á hina sætu og hljómfögru 
rödd, gefið gætr að hinu mjúka handtaki, er hun fer um ykkr höndum. 



Virðið það og metið það. meðan þið bafið hina dýrmæt stu af öllnm gjöf- 
nm Guðs, góða og elskulega móður. Lesið út hina óumræðileguást í a'ig 
um hennar,kvíðann og angistina,sem lýsir sér á svip hennar cg látbragði 
þegar þið eri’ð sjúk. Seinna í lífinu getið þið fengið fullar höndur vina, 
en hina ósegjanlegu ást og blíðu móð 'rinnar getr enginnveitt ykkrnema 
hun ein. [Christian Register. 

-Hjá manni þeim, sem gefr hjarta sitt Guði, er kærleikrinn hreinn og 

óblandaðr, fullr blíðu og viðkvæmni, því hann getr ekki annað, en elsk- 
aðaf hreinu hjarta alla menn og alt yfir höfjð. hann árnar öllum hins 
besta og gleðst yfir velgengni þeirra. Þeir mega gjöra, hvað þeir vilja 
við þann mann, þeir mega elska hann eða hata hann, —já þó að þeir 
deyddu hann þúsund sinnum, þá gæti hann ekki látið vera að elska þá 
eðá þann mann, sem svo oft heíði slegið hann. Þó að hann hefði breytt 
ranglega og grimdarlega við hann, þá gæti hann ekki annað en óskað 
honum góðs, breytt vel við hann, og sýnt honum alla þá velvild,sem hon- 
um væri mögulegt, ef hann að eins vildi láta svo lítið að þiggja það af 
honuni. Christian Register. 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

Framhald. 

VII. 

SJÓR OG LÁND. 


Lengi hljóta vötnin að hafá svifið, sem gufa yfir jörðinni 
storkinni, en enn þá sjóðheitri, og sjáurn vér hnött á þassu sköpunar- 
stigi, þar sem jarðstjaruan Júpiter er. Ætla stjörnufræðingar, að 
hið sí-breytandi útlit hans stafi af þykkum skýjamekki, er hin sjóð- 
heita gufa hnattar ins spennir í loft upp vatnið, er mynda á hin kom- 
andi höf hans. Meðan jörðin kólnaði smátt og smátt, þéttist gufan 
utan um hana og varð að regni, en aauð svo upp aftr, og hóf nýja 
hringferð. Þannig hefir það einlægt gengið koll af kolli ijm þús- 
undir alda, uns jörðin varu svo ásigkomin, sem ritningin segir frá, er 
hún byrjar á sköpunarsögunni með þessum orðum : ,,og andi Guðs 
svam yfir vötnunum." 

Saga þessi lætr Guð fyrst skapa ljósið og festinguna og á hin- 
um þriðja degi á hann að segja: „safnist vötnin undir himninum sam- 



—107— 


an í einn stað, svo að sjást megi þurt land“. En nú skulnm vér at- 
huga, hvað jarðfræðin sér á bak við setningu þessa, 

Þó að klettagólf hnattarins væri þykt, þá braut þó hin skap- 
andi hönd það saman sem pappírshlað. Rétt eins og ís á polli ein- 
um svignar, brestr, rekr saman í garða, eðr rís á rönd af misþunga 
jakanna, þannig hefir það verið, er jörðin kólnaði og skorpan kiprað- 
ist saman. Þegar klettaskorpan var að storkna, risu upp bungur 
miklar og sigu niðr víðir dalir, svo rifnaði skorpan sumstaðar og komu 
þar voðalegar gjár, því aflið, sem verkaði á hana hefir verið óttalegt; 
stundum brettust barmarnir á sprungunum upp á við og mynduðu 
afarlanga og tröllslega fjallgarða. En þetta gjörði hið sama þyngð 
arlögmál, er réði hnattmyndun jarðar, það bjó til dældir fyrir sjó- 
inn, það reisti upp úr hafinu afarmikla kletta og myndaði þurlendi 
jarðar. Það hóf upp fjöllin og sléttaði þau aftr. Það réði hnatt- 
myndun regndropanna og dróg þá til jarðar, það hitaði sólina, 
breytti svo vötnunum í gufu og spennti þau aftr í loft upp. F yrir 
þetta sama afl féll gufan aftr til jarðar, er hún kólnaði og rann til 
sjáfar um fljót og ár. En við vatnið voru blandaðar ýrnsar sýrur,og 
átu þær smátt og smátt í sundr fjöllin og eyddu þeim. Það þarf 
ekki annað, en að líta á fjallagljúfrin, þar sem árnar hafa grafið sér 
djúpar skorur mílum saman í gegnum harðan klettinn, sumstaðar 
hér í Vestrheimi nær mílu á dýpt. Má af því sjá hið eyðandi afl 
vatnsins. Árnar veltust áfram, möluðu sundr brotin úr klettunum, 
báru með sér leðjuna smæstu til sjáfar og' dreifðu út frá sér þykk- 
um lögum af sandstein'i og leirjörð (clay), en sjórinn skolaði öllu 
upp að ströndinni aftr, uns lagið varð svo hátt, að það þornaði. 

Einlægt sukku fjöllin niðr eða bárust með ánunr í sjóinn, en 
ný fjöll risu upp aftr í þeirra stað, til þess að fara sömu ferðina. 
Þannig gekk það um óteljandi aldaraðir (nokkuð lengr en þenna 
6000 ára tíma Mósesar); þangað til hin upprunalega skorpa jarðar 
var snmstaðar etin sundr margar mílur á dýpt, og hlaðið upp aftr í 
nýjum klettalögum á öðrum stöðum. Við þetta urðu margai' ofna- 
breytingar, og sjórinn hlóð upp efnum þeim, sem í honum voru 
uppleyst, ýmist í klettalögum eða í kristallamyndun, sem vér sjáum 
sindra í holurn á fjörusteinum hvaf sem vér förum. Er það ætlan 
manna, að meginhluti fjalla þeirra, er nú sjást séu mynduð þannig 
af vatni, þótt hitinn seinna hafi oftlega velt þeim við, fært þau úr 



—108— 


stað, eða skotið klettalögunum á misvíxl. Þannig urðu hin afar- 
löngu jarðfræðislegu tímabil: 1. frumaldarklettarnir, sem í Canada 
eriv meira, en 7 mílur á þykt og í Bæheimi og Baiern eru þó enn 
þá þykkri; 2. fornaldarfjöllin, sem einnig eru 7 mílur á þykt; ofan 
á þeim liggja 3. miðaldarlögin og 4. nýrri aldar-lögin, sem til sam- 
ans eru alt að því eins þykk, og—þetta gjörðist alt á hálfum degi, 
(Móses) að safna saman vötnunum og mynda þurt land ! ! 

Þó var þessari sköpun ekki lokið með hinum rennandi vötn- 
nm. Á ístímanum, þegar vatnið kristaliseraðist og varð að snjó, eða 
fraus saman og varð að ísjökum, þá söfnuðust og vötnin saman, og 
þyngdarlögmálið ýtti jöklunum hægt og hægt niðr á við til sjáfar. 
Hvílíkt skapandi afl! Þessar jökulbreiður báru með sér kletta og 
sand, þær voru sem tröllauknir kvernsteinar og möluðu klettana 
mélinu smærra, veltu leðjunni með sér ofan á láglendið og lögðu 
grundvöllinn að hinum frjófsömu mörkum ogengjum. 

Yerkfæri þessarar skapandi handar voru hinar smágjörvu snjó 
flísar og regndroparnir. Hún safnaði vötnunum saman á einn stað 
malaði niðr klettana, heflaði fjöllin, flutti burtu spænina, og bygði 
heila flákana af þurlendi með frjófsömum dölum og víðáttumiklum 
sléttum. 

Sannarlega var þetta „gott“. En hið besta var þó það, að 
þessu samansafni vatnanna var ekki lokið eins og í sögunni (Móses), 
því hin endalausa sköpun heldr einlægt áfram. Þyngdar-þrýstingin, 
sem hitar sólina, lyftir upp vatninu og gjörir það að gufu, og mýk- 
ir þannig og blanJar lofcið, dregr svo regnið niðr aftr til jarðar og 
kveikir líf á jörðunni. I aurbleytunni, sem myndast við snjókomu 
og rigningu, skera lækirnir sig fram og þurka jarðveginn, en árnar 
breiða nýtt gróðrefni yfir dalina. Þær þekja heila flákana með gróðr- 
efni, svo að skógarnir geti vaxið, síðan fleyta þær fyrir oss timbr- 
inu til sjáfar og saga það. Isjöklarnir inöluðu steinana, svo þeir 
ui'ðu að gróði'mold og hveitið gat sprottið þar í, en elfurnar snúa 
enn þá steinunum til að mila hveitið tii brauðgjörðar. 

Ean í dag getum vér horfc á þetta endalausa, guðdómlega 
verk. I hverjum lækjar- eða ár-straumi getr skáldið enn lesið hina 
gömlu setningu: „verði þurt land“; í hverjum regnstormi, í 
hverju fosshljóði heyrist enn hið gamla boð: „safnist vötnm saman 
á einn stað.“ Og þessu boði er ekki lokið á einurn degi, heldr er 

/ 



—109— 


það eilífr sköpunarsöngr, er vei'ðr helgari og helgari eftir því, sem 
hann hljómar lengr innan um mannlegt líf og erfiði. 

Framhald síðar, 


Hugmyndir ýmsra þjóða um upp- 
runa heimsins. 

(/. F. Clarke. „Ten cjreat Rel. II.) 

Gömlu mennirnir okkar hugsuðu annaðhvort ekkert út í upp 
runa heimsins; eða þeir héldu sér hókstaflega við sögu Mósesar um 
sköpunina. Það er líka mjög eðlilegt, þar sem þeir álitu ritning- 
una vera þá elstu bók í heimi, álitu alla menn vera af Nóa komna, 
þektu ekki til jarðfræði, mannfræði, fornfræði, og auk þessa álitu 
hvern staf ritningarinnar skrifaðan af Guði. En nú liafa menn 
fundið bækr miklu eldri, en ritningin er, hafa órækar sannanir fyr- 
ir, að heimrinn er rniklu eldri, en Móses sagði, hafa kynnst svo 
mikið jarðfræði og þjóðafræði, að þeir sjá,að þessar gömlu hugmynd 
ir geta ekki staðist. Menn hafa á seinni tímum kynnst svo hinum 
fornu trúbrögðum ýmsra þjóða í Asíu og Ameríku, er áðr voru norðr- 
landaþjóðum meira eðr minna ókunnar og fundið þar hugmyndir 
ólíkar hugmyndum Gyðinga að nokkru loiti og án efa margar miklu 
eldri. 

Allar hugmyndir um uppruna heims má heimfæra undir eitt 
eðr annað af eftirfylgjndi atriðum. 

Nefnilega: 

1. að heimrinn hafi ekkert upphaf, hann hafi verið og verði 
til eilífðar, eins og hann er nú; 

2. að hann hafi myndast smám saman og sé einlægt að mynd- 
ast, fyrir stöðuga framfór og fullkomnun (evolution) ; 

3. að heimrinn hafi orðið til fyrir útstreymi (emanation) 
Gnóstíkar ætla það, 

4. að hann hafi verið skapaðr af æðri skyni gæddri veru. 

Hvað fyrsta atriðið snertir, að heimi'inn hafi frá eilífð verið 



— 110 — 


eins og hann er nu, þá hefir aldrei neinn flokkr maniia eða þjóða 
trúað því, aðeins einstakir menn. Allar þjóðir, hvar sem þær hafa 
verið á hnettinum hafa gjört sér hugmyndir um eitthvert upphaf, 
um sköpun jarðar, dýra og manna. Margar þeirra hafa hugsað sér 
heiminn í fyrstu sem óskapnað, (Chaos) myrkrið, djúpið, rúmið. 
Þetta kemr mjög víða fyrir hjá alveg fjarskyldnm þjóðum. Móses 
segir Gen. 1, 2.: „Og jörðin var í eyði og tóm og myrkr yfir djúp- 
inu.“ Aftr segir Hetiodus sagnaritari Grikkja : ,,I upphafi varChaos“ 
(óskapnaðr, ginnungagap). —Hin 10. hók í 'Rig-Veda 11. kapít. 
segir: ,,t>ar var ekkprt, als ekkert, enginn heimr, ekkert loft, ekkert, 
er innilykti og ekkert innilukt, ekkert vatn, enginn dauði og ekk- 
ert líf. ,Hinn eini 1 andaði rólega í og með náttúrunni. Alheimi'- 
inu var myrkri huliun, eintóm óaðgreinanleg vötn.“ (Rig-Veda ætla 
margir að rituð sé 14—18 hundruðum ára á undan elstu hókum 
ritningarinnar.) 

Púnverjar sögðu, að hyrjun als væi'i dökt samanþrýst loft’ 
dimmr og óhreinn óskapnaðr. Edda norðmanna lætr heiminn byrja 
í myrkri og óskapnaði, og hinar sömu hugmyndir hafa menn fund- 
ið hjá Ameríkuhúum og íbúum eyjanna í Kyrrahafinu. 

Quiché Indverjar sögðu: „I fyrstu voru hvorki rnenn né dýr, 
ekki fuglar, fiskar, krabbar, staurar eða steinar; hvoi'ki dalir né fjöll, 
eða skógar, ekkert nema loftið. Yfirborð landsins var hulið þar var 
ekkert nema hinnþögli sjór og loftið.“ Ekkert var samantengt,ekk- 
ert hljóð og ekkert, sem hreifðist, ekkert nema kyrð, dauða kyrð, 
myrkr og nótt. Myndaskrift Azteka segir: ,,A tímum skýjanna, 

áðr en ár og dagar voru, lág heimrinn í myrkri, alt var reglulaust, 
vatnið huldi slímið og leðjuDa.“ 

(Myths of New World.) 

Af þessu sést það, að mannkynið hefir jafnan hugsað sér 
einhverja byrjun. Menn hafa jafnan hugsað sér, að efnið eða efnin 
hafi í rauninni verið til, en síðar löguð af yfirnáttúrlegi veru. Það 
er eins og óljóst hugboð um það, er hin nýrri tíma jarðfræði og 
vísindi vii'ðast hafa sannað. 

Jarðfræðin heftr flett sundr klettunum eins og blöðum í bók 
og sýnir fram á, að fyrir tugum þvisunda, eða hundruðum þúsunda 
ára öllu heldr, hefir jörðin verið eldhnöttr einn, með engu lífi; svo 
hafa vötnin velt sér yfii' hann, enn þá seinna hafa ísbreiðurnar þak- 
ið hann, og eins hefir hún sýnt hvernig lífið smátt og smátt mynd- 
aðist, fyrst á mjög lágu stigi, plöntur og ófullkomin dýr, svo ein- 
lægt æðri og æðri tegundir, uns maðrinn loks kemr á jörðina, og 



— 111 — 


vissulega Imeygjast vísindin mikið að ewoZwtóoníkenningunni, eða 
framhaldandi fullkomnun heimsins með öllu því sem í honum er. 

(Framhald síðar.) 




Spurningar til hinna orthodoxu. 


‘Og drottinn maelti: finni ég í staðnum Sódóma 50 réttláta,svo þyrmi 
ég öll' m staðnum þeirra vegna 1 ,1. Mósesbók 18, 26. Hvernig stendr nú 
á því, ef að ritningin er öll g< ðdómlega innblásin, að hinn alsvitandi Guö 
skuli tala þannig? Það lítr svo út hér, að hann hafi ekki vitað með 
neinni vissu, hvað margir réttlátir voru í Sódoma. _Er ekki þetta a' g- 
ljós sönnnn fyrir því og sýnishorn af því, hvað Gyðingar höfðu lágarhug 
mvndir um hina æðstu vern. Maðr sá, er ritað hefir þessa bók, hefir 
a'igsýnilega hugsað sér Gnð líkan mannijhann er að spjalla við Abraham 
og semja við liann, eins og kaupandi væri að semja við seljanda, hyorugr 
þeirra veit hvað margir réttlátir eru í staönnm, og loks verða þeir ásattir 
nm, að Guð hlííi staðnum, ef þar kynnu að finnast 10 réttlátir. En reynd- 
in varð sú, að þar fyrirfannst aðeins einn: gamli Lot, og vita þeir, sem 
lesið hafa sögu hans, hvernig réttlæti hans var varið, sjá 1. Mósesbók 19, 
30^38 og líka 19, 8. 

En sjáum vér, hvað háar hugmyndir, hinn innblásni höfundr hefir 
haft um alvisku Guðs í 1. Móses 3. kap. 8. versinu. Þar lætr söguhöfund 
urinn G"ð fara að leita að manninum og kalla á hann og spyrja : „h var 
ertu.“ Höfundrinn hefir ekki álitið skaparann svo alsjáanói, að hann 
finndi manninn undir eins í skógarrunnunum í Eden, þetta lítr svo út, 
sem niaðr einn sé að leita að öðrum. Vér álítum, að þetta hvorttveggja 
sé að niðrlægja guðshugmyndina. Þaö eina senr menn græða á þessu er 
það, að menn sjá, hvaða hugmyndir Gyðingar höfðu um þennaGuðsinn. 


Hvaða mannflokkr var það, sem Kain hélt að mundi drepa sig, 
þegar drottinn gjörði hann landflótta? 

Hvað hét kona Kains? og at hvaða ættum skyldi lnin hafa verið, 
þar sem þá áttu ekki að lifa á jörðunni nema Adam og Eva, því þá var 
Abel dauðr? og livernig fóru þau að því tvö ein; Kain og kona hans, að 
byggja heila borg? 1. Mósesbók 4. 17. og 13. versi. 

Þegar höggormrinn hafði ginnt Evu gömlu, til að eta af skilnings- 
trénu góðs og ills, þá var hom m hegnt með því, að upp frá því skyldi 
hann skríða á kviði sín.im, Hvernig skyldi hreifing hans hafa verið áðr, 
skyldi hann hafa skriðið á bakinu, eða gengið á höfðinu, eða uppréttr á 
halanum? Móses gamli hefir gleymt að segja frá því. 


— 112 — 


Þeear diöfullinn fór með Krist upp á fjallið og sýndi lionum öll 
ríki veraldarinnar.þá liafa þeir hlotið að sjá suðr og norðr Ameriku,hafa 
því orðið fyrri til að finna hana, en Leifr heppni, en því gleymdi guð- 
spjallamaðrinn að geta um það? 

Enginn regnbogi til, fyr en eftir Nóa flóðið, eða segir ekki Móses 
svo? Geislar sólarinnar liafa ekki getað brotnað á vatnsdropnm loftsins 
fyrri, en þá, og þetta var þó fyrst 2350 árum fyrir Knst eða þar um. Eft 
ir biblíu tali hefir því enginn ljósgeisli brotnað í gufuhvolfanu um þus- 
undir ára; en eftir jarðfræðisþekkingu manna liafa það verið tugir eða 
liundrað þúsundir ára, sem þetta lögmál, er vér nú sjaum verkandi 1 al- 
heiminum liefir ekki verið í gildi á jörðunni. Eitthvað skritið. 


-Vér biðjum kaupendr vora bseði að afsaka dráttinn á iitkomu þessa 

númers af „Dagsbrún“, og taka ekki hart á oss, þó vér verðum á eftir 
tímanum með næsta nr. Dráttr þessi stafar af miklum önnum við prent- 
smiðjuna í þessum mánuðum._ 

BOIiGAÐ hafa „DAGSBIi ÚN“ I. ár. 


Jónatan Jónss Árnes. 1 00 

Edw. C. Guild Brunsvick.*1 00 

B Benediktsson Selkirk. 1 00 

Þorst Þorkelsson — 0 50 

Grímr Einarsson Gardar. 0 50 

Magnús Melsteð — 0 50 

Einar Mýrdal — 0 50 

J S Bergmann — 0 50 

Björn Olson Eyford. 0 50 

Jakob Líndal Hallson. 0 50 

Sveinn Arnason Akra . 0 50 

Barði G Skúlason Mountain 1 00 
Helgi Stefánsson — . 0 50 


Sturl Féldsted Selkirk .0 50 

Jón ívarsson — .0 50 

Gestr Jóhannsson— .0 50 

Matth Thordarson — .1 00 

B Halldórsson Mountain.1 00 

Pétr Johnson — .0 50 

Vigfús Sigurðsson — .0 50 

Th Thorson — 050 

Guðm Guðmundss. — 1 00 

Jónas Kortson — .1 00 

Sigfús Sveinsson — .0 50 

Loptr Goodmannson — .0 50 

Eggert Magnússon — .0 50 


„S UNNANFARI“ allr frá byrjun fcestnúsem stendr hjá G. 
M. Thompson. — Grípið tækifœrið meðan það gefst að útvega yðr 
(frá byrjvn) skemmtandi og frœðandi myndablað. 


eru 

Berg 


Cf.tnTinnýnví Utsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi 
öunnani dl l. Chr. Ólafsson, 575 Main Str., Winnipeg; Sigfus 
mann, Oarðar, N. D.; G. S. Sigurösson, Minneota Minn., og G. M Thomp- 
son, Gimli, Man. Hr. Chr. Olafsson er aðalutsplumaðr blaðsins i Can- 
ada og heíir einn ú tsölu á því í Winnipeg. Verö &1.UU. _ 


ffóifG. M. Thompson, er „business managar 1 '' og féhirðir fyrir blaðið. 


DAGSBRÚN 11 kemr út einu sinn. á mánuði hverjum, verð Sl.,00 
um árið í Vestrheimi; á íslandi Kr. 2.00, greiðist fyrir frarn Send til Is- 

lands en borguö hér $0.75.-Skrifstoía blaðsms er hja Magn. J. Skapta 

son, Gimli, Man. Canada._____ 


Prmtuð hjá G. M. Thompson—Gimli 































